



co 
a 
Ï 


wd 







E4 


on A^ U i 
a — î Tr sy A y ue 
- TAAG O, 


^rw 


“ Coffadwriaeth y'cyfiawn sydd fendigedig.” 





ÌMARWNAD ER GALARUS GOF] 


AM Y 


PARCH. NORGAN HOWELLS) 


GYNT O'R 













CAS NEWYDD-AR-WYSG, 


OND YN DDIWEDDAR O 


DREDEGAR, 


| Yr hwna fu farw ar foreu dydd Sabboth, Mawrth 21ain, 1852.| 
U ar ol bod yn Weinidog ffyddlon a pharchus gyda'r Methodist-|; 
iaid Calfinaidd am hir. flynyddau, ac a fawr berchid gan bobd. 
enwad trwy ddeau a gogledd, ol 









| EEANEDLOES & RHAYADER: 
CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN JOHN PRYSE, BOOK-"1 
SELLER, &c, &c. Uw 








MARWNAD. 


* 
t— ced 
o 


^d 


1 


-— 


Newydd marw glywaf beunydd ar hyd ein gwledydd, gwn yn glir; 
Mae angeu creulon, trist mynegu, wedi tori i mewn i'n tir! 


- y cd 


Anelodd un o wylwyr seion, oedd benaf gwron yn y gair, 
Hwn fu trwy Gymru yn dwys bregethu, ac yn moli Baban Mair. 


2 


Clywaf lu â'u dwys ochenaid, yn dweyd â'u llygaid heddyw'n lli, 
Ein Morgan Howells enwog anwyl, a gadwai noswyl gyda ni; 

Darfu ei daith, a'i waith orphenodd, yn gwylio'r mur nis gwelir mwy, 
Hedodd adref at ei Briod, i seinio eì glod am farwol glwy”. ob 


GB 
Un enwog oedd o deulu Seion, am dano yn ffyddlon bydd coffâd, , 
Mor ddiwyd safodd at ei broffes, gwnaeth ddirfawr les o fewn i'w wlad 


Llundain, Lerpw!, Bristol, Amwythig, sy'n galaru'u colled mawr, 
A 'Thredegar a'r Casnewydd—eu henwog lywydd aeth ì lawr! 


4 


Fê oedd un o'r gweision penaf fu yn y Bala, trwy fawr bosn ; 

Mewn lludded corff,er hyny yn rhyfedd datguddiai rinwedd gwaed yr Oen; 4 
Ar ddydd Sasiwn fe draddodai am frwydr fawr Calfaria a fu, 

Pan hoeliwyd Iesu Grist rhwng lladron, nes byddai llefain mawr trwy'r llu. 


o “OT 
5: 


Yr oedd ei l js feì udgorn arian, gosodai allan ewyllys Duw; 
Danghosairym y codwm erchyll, a M ldyg rhad i ddynolryw; 








rr 


e^ 








& 


eb 


3 


Arweiniai ddyn o fynydd Seina, o ganol mellt a'r taranau trist, 
l ben Calfaria, man dymunol—at aberth grasol Iesn Grist, 


6 


Bu megys lamp mewn ogof dywell, fe weithiai'n ddidwyll yn ei ddydd, 
Yn argyhoeddi annuwiolion, fe barai'n ffyddlon yn y ffydd; 
Troes lu o gablwyr yn weddiwyr, tua gweithiau Merthyr a phob man, 
Ac adeiladodd lawer eglwys a welwyd gynt yn llesg a gwan. 


7 


Bu Morgan Howel!s tros y Cymry yn ymdrechu am hir dro, 
At glirio'r capel vn Ngbasnewydd, ymdeithiai'n brudd trwy lawer bro; 


' Fe ga'dd dŷ cwrdd y Cymry gwiwglod yn rhydd o'r ddyled hynod hon - 


Pecymerasid hwn gan Seison, hyn wnaethai'n bruddion lawer.bron. 


8 


Bu Morgân Howells yn weinidog mwyn a serchog yn ei sir, 

Holl Fethodistiaid trwy sir Fynwy, a gofiant hyny amser hir ; 
Trwy sir Forganwg a Brycheiniog, wrth gofio am yr enwog ŵr, 

A sir Gaerfyrddin, gwn yn ddiau, yr wylant ddagrau heilltion ddŵr; 


9 


Trwy Aberystwyth a Llangeitho, byd 1 miloedd yn eì gofio'n gu, 
Yn mhob Sasiwn wrth ei glywed, y byddai llefain mysg y llu; 
'Roedd yn rymus ei bregethiad, tan arddeliad y gwir Dduw; 

Mawr elyn-dêdd i deyrnas satan—ymdrechai ei rau tros ddynolryw. 


10 


Eglwysi'r gogledd aeth yn sydyn yn awr yn drist ar hyn o dro, 

Mae hoff drigolion Mon ac Arfon, yn awr yn bruddion yn ea bro; 

A thrwy sir Ddinbych, Fflint, a Meirion, a Threfaldwyn dirion daeth, 
Rol colli Morgan H>veils mawrglod, ryw ddirfa wr syndod megys saeth 


y 


” 








â 


11 


'Ymìaddai gyda chìedd yr Ysbryd, gan bara'n ddiwyd yn ei ddydd, 
Tra parai ei oes dangosai ddynion waed Crist yn ffynon cywir ffydd ; 
Er bod cawri uffern obry arno yn gwgu lawer gwaith, 

Ymdrechu wnaeth tros deyrnas Iesu, nes diweddu pen ei daith. 


12 


Pedwerydd ddydd ar ddeg pregethodd o Fawrth, nes ydoedd pawb yn syn 
Am berson Orist, mae llu a dystiant, a gwerthfawr fraint Calfaria fryn; 
A'r geiriau olaf ganddo a glywsant, mae llu a gofiant tra b'ont byw, 

Fod arno chwant o'i babell briddlyd, i gael ei ddattod at eì Dduw. 


13 


Ni chafodd ef ond byr o gystudd, ar eî ol mawr sobrwydd sydd, 
Ond iddo ef y troes glyn angeu, yn hyfryd dirion oleu ddydd; 
Yn mhen yr wythnos i'r un diwrnod, fe aeth o fyd y trallod trist, 
Trwy afon angeu, 'r gelyn ingol, yn nghwmni grasol Iesu Grist. 


14 


Aetho wlad drygfyd adre i drigfan y nefol hyfryd Ganaan gu, 

At Charles Llangan, a Charles o'r Bala, i foli am fraint Calfaria fry; 
At John Elias, Lloyd Beaumaris, a Meistr Evans o'r New Inn, 

A lluoedd llon o weision Iesu, hawdd fyddai enwi mwy na hyn. 


15 


“ Er rhoddi i orphwys yny grafel, mae Morgan Howells mewn gwir hedd, 


Hi enaid sydd mewn nefol gwmni, a'i Eorff gaiff bydru yn y bedd: 
Yr A'glwydd a bar'tô yn fuan tyw tn o'i ail i'w winllan EN 
Eliseus, ì w go yn addas hen fantell Elias yn.ei le. 


WILLIAM: MOoRRis, Athraw Ysgol Sabbothol Rymni, 








